
III. Winnipeg, Man. Nr. io. 


GILDI GAMLATESTAMENTISINS. 

(Athugasemdir við “Aldamót” 1893.) 

Framh. 

Vér héldum, að þessum athugasemdum mundi nær lokið seinast, 
því vér lesum aldrei meira af fyrirlestri þessurn enþörf gerist í einu, 
og vorum vér svo undurfegnir yfir því, að bráðum færi að styttast 
vaðallinn í þessum andlega aur, en nú sjáum vér, að því er alls ekki 
að fagna, — það er langur spölur eftir af aurkeldunni enn. 

Nú kemur klerkurinn út lijá höf. fyrirlestursins. Iíonum ferst 
eins og köppunum I bardögunum forðum, hann kastar únítarism- 
us öllum frá sör, eins og þeir köstuðu skjöldum á bak sér og óðu svo 
fram og tvíhentu sverðið eða kesjuna. Nú er hann orðinn sannar- 
lega “rétttrúaður, og fer að vega, vér viijum ekki segja galdra, 
heldur gerninga þeir gömlu mannanna, Eliasar spámanns, sem einu 
sinni var í Dagsbrún getið, þegar liann var að kalla eld af himni, 
til þess að drepa sendimenn Ahasia konungs. Það er margt mórautt 
í þessari frásögu og sönnun klerksins. 

Fyrst líkir hann þessari sögu við sögu þá í Lúk. (9, 52—56), er 
“frelsarinn þreyttur og vegmóður lætur lærisveina sína biðjast gist- 
ingar í þorpi einu samversku. En þess var synjað. Af þessu urðu 
þeir bræðurnir Jakob og Jóhanncs, bráðlyndir eins og þeir voru, 
gramir, og spurðu livort þeir ættu ekki að bjóða eldi að falla niður 
af himni, til að tortíma fólkinu, eins og Elias liafði gert. En frels- 
arinn ávítaði þá og sagði: Vitið þér ekki hvers anda þér eruð ?’’ 
Þetta eru fyrirlestursins orð. En er það ekki skrítið, að klerkur- 





— 146 — 


inn skuli taka þetta dæmi, sem einmitt eyðileggur hann sjálfan ? 
Sjáið nú : Postularnir viija breyta að dæmi Elíasar, og biðja Krist, 
að kalla nú eld af himni og drepa alla þá. sem neituðu þeim um gist- 
ingu, rétt eins og Elías gerði, þegar hann drap með guðs hjálp sendi- 
menn konungs. En þegar Ivristur heyrir þetta, þá verður hann 
náttúrlega reiður og spyr þá : “Vitið þér ekki hvers anda þér eruð’’ 
Með öðrum orðum : að liugsa annað eins og þér hugsið bendir ekki 
á, að þér séuð af (innblásnir af) guðs anda. Það var vont og óguð- 
iegt verk, sem Elías framdi, þér megið ekki láta yður annað eins til 
hugar koma. — Með viti er ómögulegt að fá annað út úr orðum 
Krists en þetta. Kristi ógnar svo þetta vonskuverk Elíasar, að 
hann reiðist og ávarpar lærisveina sína þessum þykkjuoi’ðum. 

En í stað þess, að kannast við þetta, reynii’ séra Fr. að breiða 
yflr þetta, fyrst með því, að segja, að konungurinn í Israel liafl ekki 
haft neitt vald eður myndugleika nema frá drotni; i öðru iagi með 
því, að segja, að spámaðurinn hafi verið settur yfir konunginn af 
drotni, og í þriðja. lagi með því að segja, að hann hafi framið guðs 
boð, er hann drap hvern sendimannaflokkinn á fætur öðrum með 
eldi af himni. Hann var að sannfæra konunginn fyrir guð, en gat 
þá ekki gert það með öðru, en manndrápum. 

Vér skulum nú skoða þetta sem snöggvast, og munum vér þá 
sjá, að höf. fyrirlestursins hvað ofa.n I annað eyðiieggur þennan inn- 
blástur, sem hann ætlaði sér að verja. Það má líkja honum við Ell- 
as og segja, að hann hafi liér kallað eld af himnum, til þess að tor- 
tíma innblæstrinum. Því að fyrst lætur hann Jesúm Krist gera það 
þar sem hann fordæmir Elías; svo fer hann að halda því fram, . að 
konungurinn í ísrael hafl haft vald sitt af drottni, en þó er hann 
sjálfur þjóðveldismaður I þjóðveldisríki, þar sem þessu er hátíðlega 
neitað; svo kemur hann með það, að spámaðurinn liafl verið settur 
yfir konunginn af drottni, en stendur svo vitanlega uppi ráðalaus að 
sanna það. Og endahnútinn rekur hann svo á alt saman með því, 
að kannast við. að guð hafl boðið Elías þetta ! 

Allir einvaldir harðstjórar heimsins hafa æflnlega gert þessa 
ltröfu, að þeim hafl af guði verið gefið vald yfir lífl og eignum þegn- 
anna. í því skálkaskjóli hafa þeir tekið eigur þeirra hervaldi eftir 
vild, og svift þá líflnu, oft og tíðum með öllu saklausa. Þeir liafa 
gert þetta til þess, að þegnarnir skyldu óttast þá og hræðast, til þess 
að þeim skyldi lialdast uppi að féfletta þá og taka. líf þeirra. Þegar 
konungsvaldið komst á hjá Gyðingum, þá fór þeim sem öðrum kon- 
ungum, að þeir sögðust hafa vald sitt frá guði. En það er eins og 



— 147 — 


séra Fr. vilji aðgreina konunga í ísrael frá öðrum konungum, því 
aðhannsegir: “Enginn . konungur i Israel hafði neitt vald né 

myndugleika nema frá drottni.” En séra Fj'. veit vel, að þetta var 
viðkvæðið um allan lieim. Höfundur fyrii'lestursins veit það vel, 
eins og við hinir, að ein af hinum stærstu póiitisku framförum í 
sögu mannkynsins er sú, að þjóðii'nar liafa öldum saman vei'ið að 
berjast fyrir því, að svifta konungana vaidi sínu, eða ef að klerkur 
vill heldur liafa það svo, að di'aga þetta vald úr höndum guðs. 
Þjóðirnar sem sé neita þvi, að guð hafl gefið konungunum þetta 
vald. Til þess að ná þessum rétti, hafa þjóðirnar háð blóðugar 
styrjaldii - , og allir góðir menn hafa kallað þá frelsishetjui’, sém best 
hafa barist fyrir því. Væri nú konungunum geflð vaidið af guði, 
þá væru þeir allir hinir vei'stu menn, þeir áVashington, Fi'anklin, 
Victor Hugo, o. fl. Allar þessar lietjur, sem hafa varið lífl sínu, sem 
hafa fórnað blóði sínu til þess að fá þessu framgengt, til þess að efla 
velferð bræðra sinna, en hrinda liarðstjórn og kúgun — þeir væi'u 
þá allir afhrak manna. Og það sem meii'a er: siðbótahöfundarnir 
á nýrri tímum, Luther, Zwingli, Melankthon og Calvin væru þá í 
sömu tölu, því að þeir vildu draga valðið úr greipum páfans. En 
páfinn heflr fremur öllum öðrum lialdið því fram, að sér sé vald 
geflð af guði, jafnvel yfir öllum heimi. 

Þá er hitt. Jleð hverju getur séra Fr. sannað það, að Elias hafi 
af guði verið gefið vald yflr, eða “settur yfir” Ahasiu konung ? 
Ilann liefir okki snefll af sönnun fyrir því. Það getur hver og einn 
förukarl komið fVam og sagt til konungs einhvers, sagt til íorseta 
Bandaríkjanna til dæmis: “Kom þú nú og lilýddu mér, að öðrum 
kesti skal ég drepa þig.” Þeir sögðu það um sjálfa sig, spámennirn. 
ir, að þeir væru af guði sendir, ég veit það vei, en sannar það nokk- 
uð ? Vér höfum ótal Krista nú á dögum, það er faraldur að þeim, 
rétt eins og það var faraldur að spámönnunum á diigum gamla- 
testamentisins, og eins og það var faraldur að djöfulóðum á dögum 
Krists. Þessir Kristar eru allstaðar, einn er nú í Texas, annar á 
Ítalíu og sá þriðji var fyrir skömmu í Minnesota, að mig minnir, 
Schveinfurth að nafni. Allir segjast þeir vera Kristar, komnir til 
að endurleysa heiminn. Þeir ginna þá sem eru nógu heimskir og 
laða skrílinn til sín með þvj', að kenna fjölkvæni og aðra ósiðu, og 
enginn vitiborinn maður trúir þeim. En sönnun þeirra fyrir því, 
að þeir séu Kristar, er engu minni, en sú, að Elias hafl verið settur 
yflr Ahasiu konung. 

En svo kemur endahnúturinn, hinn guðdómlegi sannfæringar- 



— 148 — 


lnáti. Já, hann er ijómandi! Mikið skínandi fræðsluefni er hann á 
lúþerskum barnaskólum ! Guð getur ekki sannfært með öðru, en 
að drepa. Fyrst eru hinir 50 sendimenn drepnir og höfuðsmaður 
þeirra (sjá 2. Kor., 1. 10), svo aðrir 50 og höfuðsmaður þeirra, en 
loks sleppur þriðji flokkurinn, en fyrir hvað ? Fyrir það að liann 
beygði kué sitt fyrir Eliasi. 

Það má segja, að það hafl verið dýrt spaug fyrir guð, að þurfa 
að drepa hundrað og tvo menn með öllu saklausa, til þess að sar.n- 
færa konunginn um það, að honum myndi nú ekki batna þessi veiki 
hans. Hvað gjörðu mennirnir annað, en hiýða boði konungs síns ? 
Þeir ætluðu engan miska að sýna Elíasi. SéraFr. segir, að þeir hafl 
átt að handtaka hann, en það er eins víst að þeir liafi átt að fá liann 
með góðu. Þegar hann loks fór með þeim, gjörðu þeir honum ekk- 
ert, og var hann þó búinn að drepa meira en hundrað félaga þeirra. 

Það er annars merkilegt, að menn skuli ekki sjá það öfuga og 
siðferðisspillandi í þessari kenningu, að láta guð þurfa að sannfæra 
menn með morðí og drápum! Er það fallegt ? Eigum vér þannig 
að sannfæra hver annan ? Þetta var sannfæringarmáti rannsóknar- 
réttarins; þetta var sannfæringarmáti trúboðanna fyrrum. Mundi 
þessi sannfæringarmáti vei - a notaður í lútersku kyrkjunni, ef kring- 
umstæður leyfðu ? Eg held vér megum segja eins og séra Hannes 
sál. sagði svo oft: “Sjá er innviða svartur mann, sjáðu mörlandi 
við þeim pilti.” 

En mikil drottins sauðarhöfuð eru þeir, sem trúa því, að þessi 
saga hafi nú gengið svona til, sem halda, að Elías hafl virkilega 
getað gert þetta, að eldur hafi komið af hiinni ofan og deytt menn- 
ina! Þessi saga sýnir vel hugmyndina sem þeir höfðu um guð, að 
hann bvggi uppi á þessari bláu hvelfingu, og þegar hann vildi rigna 
láta, þá opnaði hann hlera á himninum og hleypti þar niður vatni; 
að hann sendi niður eldingar og drepsóttir til að eyða og deyða. 
Hann var grimmur og harðvítugur guð, sem engum vægði. En að 
menn nú á dögum, sem eiga að heita upplýstir, skuli trúa þessu, það 
sýnir, að upplýsing þeirra er meira að nafninu en í rauninni. Þeim, 
sem svo eru auðtrúa, má segja alla mögulega liluti, og ég vil segja, 
að mönnum sö vorkun, þótt þeir vilji leiða aðrar eins skepnur í bandi, 
—þær eru ekki færar um það að vera tjóðurlausar. 



149 — 


KENNINGIN UM GUÐDÓM KRISTS. 

—-<a.— 

Kyrkjumennimir, sem standa á því fastaraen fótunum, að Krist- 
ur sé guð, scgjast byggja það á rítningunni, guðs heilaga óskeikula 
orði. Þeir finna reyndar til þess, að þetta “óskeikula orð guðs segir 
ekki ætið, að Kristur só guð, heldur segir það einmitt miklu oftar, 
að Kristur sé maður ; en til þoss,að komast fyrir þcssa mótsögn, taka 
þeir það fangaráð, að segja, að Kristur sé bæði guð og maður, þó að 
þessi orð og þessar hugmyndir, eftir eðli sinu, útiloki hver aðra. 
Eftir eðli sínu cr guði ómögulegt að vera maður, eins og manninum 
cftir eðli sínu er ómögulegt að vera guð. Vér vitum nú, að ritning- 
in er langt frá því að vera óskeikanleg eða áreiðanleg, og er því 
mesta fásinna, að byggja á henni skoðun sína. um jafn mikilvægt trú- 
arspursmál og þetta. Okkur kæmi t. d. ekki til hugar, að treysta 
biblíunni svo, að vér færum að gefa burtu allar eigur votar, þangað 
til vér stæðum uppi í skyrtunni einni, og trúa því, að vér með því 
eina móti yrðum farsælir bæði þessa heims og annars. Hver sem 
það gerði, ætti með réttu að sefjast á vitlausra spítala. En kyrkju- 
mennirnir hallast þó að þessu og liálftrúa því, af því, að þeir hafa 
aidrei kjark í sér t ! I þess, að hugsa út í það. 

Nú skulum vér því taka þessar ritningargreinar og annað, sem 
þeir bvggja á trú sína um guðdöm Krists, og sjá, livaða giidi það 
hefir. Sannanir kyrkjumannanna greinum vér með rómverskum 
tölum, en svör vor með vanalegum tölum. 

I. “Hann cr kallaður Guð í ritningunni.” 

I. Guðir voru og kallaðir aðrir menn í ritningunni, (sjá Jóh. 
10., 35.) Þar segir Jesús: “Ef ritningin kallar þá guði, til hverra 
guðs orð var talað, og ritningin getur ekki raskast.” Þarna hafa 
menn það með Jesú eigin orðum, að ritningin kalli þá mcnn guði, 
sem guðs orð er talað til. Eftir því eru þeir guðir, Abraham, Isak, 
Jakob, Jióses, Jósúa, Sál, Davið, spámennirnir, þær Elísabet og 
María, móðir Ivrists, og ótal fleiri. En þá fara nú að fjölga guðirn- 
ir. Þessi guðstign Krists er þá samskonar og guðstign þessara karla 
og kvenna. Vilja nú klcrkar taka eigin orð Krists gild eða ekki ? 
Ef að þeir gera það, þá fellur þessi guðdómskenning, en ef að þeir 
gera það ekki, þá afneita þeir Kristi. Fieiri eru staðir sem sýna, að 
menn hafa guðir verið kallaðir, svo sem 1. Mós., 3,22; 2. Mós., 4, 16 
og 1. Mós., 6, 2, um syni guðanna o. fl. Sjá ennfremur V. lið. 

II. Esajas spáir þvl, í 7, 14, að mey skyldi barnshafandi verða 
og son fæða, hann mun hún kalla Immanuel, sem á hcbresku þýðir ; 



— 150 


Guðmeðoss; og Matth. segir, í í[ 23, að spídómur ]:essi eigi að 
tákna Krist. 

2. Fyrst og fremst er það, að deildar skoðanir eru um spáddm 
þennan lijá kyrkjufini' sjálfri. Spimaðurinn spáir þar, að konamuni 
barn fæða, eri í kapítulanum á eftir fér hann að skýra frá því, að 
hann sjáifur hafl komið til spimannskonunnar og hafl. hún þunguð 
orðið og son "alið. Hann vissi þá fyrirfram, karltötrið, hvernig 
hann átti að spi þarna. Nafnið á þeim'sveini cr reyndar annað cn 
önnur einkenni liin sömu, n.fl., að landið skuli eyðileggjtiSt áður cn 
sveinninn komist til vits og ára. 

Það sér hver maður, að hér cr verið að tala um viðburð, sem á 
að ske mjög bráðlega og getur því alls ekki átt við Krist, sem fædd- 
ist mörg hundruðum ára seinna. 

í öðru lagi er það, að nafn eitt sannar ekkert; Jósúa þýðir t. d. 
guð frelsari, en það er þö lángt frá því, að Jósúa sé guð eða frelspri. 
Vér getum sagt, að guð sé með oss, þcgar vel gcngur, og vér getum 
jafnvel kallað ba.inið vort “guð sé með oss,” að sið Gyðinga, alvcg 
eins og vér nefnum þau Jósúa cða Maríu. Gyðingar lýstu þannig 
liugsunum sínum og tilflnningum í nöinum barna sinna og sést það 
víða í gamlatestamentinu, (<já 1. Mós., 25, 18 cg Kron. 3, 10 og 7, 
23 og viðar). Svo er enn eitt, að Kristur var ekki nefndur Immanu- 
el heldur kölluðu Jósep og María hann Jcsúm Ivrist. 

III. I 2. Mós., 3, 13—14 scgirMóses: “Þegar ég kem til 
Israelsmanna og segi þeim: Guð feðra yðvarra scndi mig til yðar, 
og þeir segja til inín: hvert cr nafn hans, hvcrju slcal ég þá svara ? 
Guð sagði til Móses : Eg cr si sem ég cr, seg ísraelsmönnum: Sá 
sem er (það sem hann er), hann sendi mig til yðar. Þegar Jesús seg- 
ir (Jóh. 8, 58): áður cn Abraham var em ég, þá gerir hann fyrst og 
fremst kröfu tii þess að hafa verið til á undan Abraham, sem dó 
meira en 1800 árum fyrir fæðing Krists, og tekur sér þar einnig 
nafn guðs, Iraelsmanna-nalnið: ég em sá sem ég em. 

3. Það þarf klerkavit til þess, að fara að styðjast við aðra cins 
staði og þessa, tii þess að sanna með þeim guðdóm Krists ! 

Þegar vér gætum að þá er þetta cinn helzti staðurinn, sem Páll 
byggir á, að Kristur sé “frumgetningur allra skepna,” cn hvernig á 
guð að vera skepna, hvernig á skaparinn að vera skeyina? Ilvern- 
ig á hann að hafa verið getinn eða skapaður af einhverjum öðrum? 

En nú skulum vér líta á annað, sem klerkum heflr yfirsést af 
því, að þeir hirða ekki um að vita meira en þeir þurfa. 

A bernskutíma sínum sem þjóðar, voru Gyðingar í Egyftalandi, 



— 151 — 


þar sáu þeir fyrir sér cldgamla guðsdýrkun, eldgömul musteri, því 
að Egyftar voru trúmcnn miklir. Meðal guða þessara var gyðjan 
“Neitk” eða “Net.” Átti hún musteri mikið og veglegt í borginni 
Sais á Níláreyrum, skamt fiá bústað Gyðinga. Á musteri þessuvar 
letrað nafn hennar og útskýrt; þýðir nafnið eiginl 3ga : ég varð af 
sjálfum mér, en útskýringin á musterisveggnum var þannig : Eg em 
alt, sem var og er og verða mun. Hver sem líta vill á það réttum 
augum, gctur nú séð, að þarna eru upptökin til þessa dulda nafns á 
guði gyðinga: Eg cm sá sem ég em. 0g þegar klerkar segja, að 
Kristur geri kröfu til þessarar guðstignar, þá fer nú að fara út um 
þúíur röksemdaleiðsla þeirra. 

IV. Jóh. 1. 1. kallar Kiist “Orðið” og segii', að hann hafi í 
upphafi verið hjá guði og verið guð. 

4. Ef að vér gætum að, þá segir ritningin líka (Opinb, 13, 8) 
að Kristur hafi ki-ossfestur vcrið víð sköpun heimsins, en guðspjöilin 
segja að hann hafi þá dáið. En nú sjáum vér, að eftir þessu hlaut 
Kristur að vera fæddui', vera krossfestur og deyja áður en nokkur 
rnaður lifði á jöi’ðu, sem hlýtur að vera bull ag endileysa. Svo veit 
lieldur cnginn, livað Jóhannes mcinai' hér með þessu orði, það næsta 
sem menn komast er það, að hann tekur þessa hugmynd, “Orðið,” 
eftir heiðnum heimspekingi, Philo í Alexandríu, sem ekki kom til 
hugar að tákna Krist, sem liann ekkert þekti, mcð þessu orði. 

V. í Jóh., 10, 33, segjast Gyðingar grýta liann fyrir guðlast, 
og fyrir það, að “þú scm ert maður gerir þig að guði.” 

5. Það cr undarlegt, að klei'kar skuli vera að draga þctta 
fram. Eílaust virða þeir ekki málið fyrir sér á margar hliðar, cr 
þcir gcra það. Vér skulum nú setja sem ^vo, að Ivristur liaíi verið 
guð ; þarna koma óvinir hans og brígsla honum uin það, að hann 
hafi sagt, að hann væri guð. Ilvað á guð nú að gjöra þegar þetta 
er borið á hann ? Á hann að fara að skrökva þvi, að hann sé ekki 
guð ? Á iiann að fara undan í flæmingi og gefa þeim tvíi'æð svör ? 
Væri það ekki guöi samboðnara, að játa það hreint út, að hann væri 
guð, ef svo var, heldur en að fara að koma með vífilengjur ? Þessi 
staður er því einhver sterkasta sönnun fyiir þvi, að Kristur sé ekki 
guð, einmitt af því, að lmnn kannast ekki við það. Þegar þessi á- 
sökun er borin á Krist, þá fer hann einmitt að afsaka sig, fer að teija 
sér það til málsbóta, að ritningin kalli menn guði. Aldrei viður- 
kennir hann þó, að hann liafi kallað sig guð, heldur guðs son, “en 
því mátti ég það ekki, þegar sjilf ritning yðar segir til mannanna : 
eruð þér ekki guðir?” Svo bætir Kristur því við : “Mcgið þér þá 



— 152 — 


scgja við þann, sem faðirinn hclgaði og sendi í heiminn: Þú guð- 
lastar, af því ég sagði: ég cm guðs son? Hér kemur annað, 
Kristur segir sjálfur, að “Faðirinn” hafi helgað sig, cn þá gat hann 
ekki verið hcilagur áður; hann ségir að hann hafi sent sig, en þá 
var hann ekki fvllilcga sjálfum sér ráðandi, en það getur niaður 
ckki hugsað um guð. Aliir kristnír menn kalla sig börn guðs, eins 
vér unitarar, vér köllum oss syni guðs og dætur. Allir kristnir 
mcnn trúa því, að hinir miklu menn heimsins, sem liafa einlivern 
stóran boðslcap að boða heiminum, séu sendir af guði, — uppfyltir 
guðlegri andagift. Svo höfum vér og fleiri menn, sem áttu að vcra 
helgaðir af guði, en voru þó ekki guðir. Jeremias segir um sjálfan 
sig: “Áður en ég (gað) myndaði þig í móðurlift þekti ég þig, og 
áður en þú komst af móðurlíli vígði ég þig.” Þarna er einn getinn 
af guði, sem þó er ekki guð, þarna er einn vígður eður helgaður í 
móðurlífl, og cr þó ekki guð. 

Þessir staðir verða. því ekki styrkjandi, heldur gersamlega 
eyðileggjandi guðdóm Krists. [Framhald.] 



AÐSENT. 

Alfullkomin stefna Samehiinganimar. 

I September nr. “Sam,” 1887, stendur eftirfyigjandi klausa: 

“Vor öld heftr oft verið kölluð efasemdanna öld. Sjaldan hefir 
verið hugsað eins rækilega um hinar ýmsu gátur lífsins eins og á 
vorum tímum. Ótal spurningar hafa verið bornar upp, en fáum 
svarað. Það er eins og það sé ætlunarverk aldarinnar að spyrja ög 
bera upp gátur. Jlenn hafa efast um flest það, er þeim fanst áður 
að þeirhafa fengið úrlausn í. Menn leita eftir nýrri úrlausn ognýj- 
um rökum. Margir áiíta þennan efa vera mein vorrar aldar. Má 
vera að svo sé. En hann heftr sína þýðingu eins fyrir það. Það er 
drottinn sem lifir í verki aldanna. Ef ein öldin efast, þá trúir hin. 
Ef ein öldin spyr, þá svarar hin. Vér skulum þvi ekki deila á vora 
öld þótt húu efist og spyrji.” 

Að fáum spurningum aldarinnar hafl verið svarað, mun satt 
vera í guðfræðislegu tilliti, því náttúruljós aldarinnar er það bjart- 
ara guðfræðisljósinu, að það — hið síðara — hverfur algerlega, sem 
mánaljósið fyrir hádegissólinni. 0g hvað veldur þessu ? Sjálfsagt 
“drottinn f verki aldanna,” Því það sýnist öllu öðru um megn, Eii 



153 — 


níttúrafræðingarannsókair og uppflndingar hafa svarað mörgum 
spurningum aldarinnar, sem þjóðaframförin sýnir. Af ávöxtunum 
skulu menn þekkja hina sönnu kennara. 

I Septembcr nr. “Sam.” 1895, stcndur svo þessi grein : 

“Þetta er nú víst alt saman rétt og satt. En á þetta að ganga 
svona alveg þegjandi eins og verkast vill — afskiftalaust ? A hinn 
“materielli” straumur að fá að velta sér yflr þjóðlíflð, og skilja þar 
ekki cftir annað en flagið eitt, án þcss að honum sé nokkurt viðnám 
vcitt ? Á kvrkjan þegjandi að horfa á það, að pólitík og hversdags- 
vaf'stur taki svo upp hugi manna, að það útrými nálega öilu öðru? 
Ef það er gert, getur þá ekki sá tími komið, að það and'.ega líf, 
trúarlíflð sem nú liflr, verði eftir ói'júfaniegu náttúrulögmáli, dautt 
og doflð ?” 

Iivað cr nú “drottinn í verki aldanna” sem ýinist lætur þær 
efast eða trúa? Eða var það “hinn materielli straumur,” sem kom 
Constantin keisara mikla til að aftaka sabbatsdag Gyðinga, en í 
staðinn helga k"istindóminum snnnudaginn, helga dag sólguðsins 
Júpíters ? Var það hinn “materielli straumur,” sem kom 318 bisk- 
upum á Niceu-þingi til að rífast og berjast svo grimmlega um guð- 
dóm Krists, að sumir mistu annað augað ? Var það hinn “materi- 
elli straumur,” sem kom kyrkjunni til að flnna upp allskonar píslir 
og pintingar fyrir þá, sem ekki gátu vcrið henni samdóma í öliu ? 
Var það hinn “materielli straumur,” sem kom Lúther tii að snúast 
móti ailshcrjar kyrkjunni og setja sína kyrkjudeild undir veraldlegt 
vald, og með því gera hana að ríkisambátt, en vita þó, að ambáttar- 
sonurinn gat ekki tekið arf með syni hinnar frjálsu ? Var það hinn 
“materielli straumur” sem kom á stað 30 ára stríðinu og gerði lönd 
og þjóðflokka sem “flag eitt” ? Nei, kyrkjan kendi mér, að alt þetta 
hefði verið gert fyrir kristindóminn “í nafni hins þríeina guðs.” Og 
ég spyr cnn : Ilvað er “drottinn í verki aidanna” sem vér eigum 
ekki að deila við ? Er hann ekki “hið órjúfanlega náttúiulöginál” 
sem “Sam.” sakar íyrir, að “drepi trúarlífið” ? Væri því nauðsyn- 
legt að taka hann fastan og ef unt væri setja hann á lúterskan guð- 
fræðisskóla, og með því steypist liann í annan farveg, eða skera 
hann svo hann stýflist. 

Mountain 24 . Október 1895. 

Jóxas Kortssox. 



— 154 — 


EVA HOLLY. 

(Smásaga, |>ýdd úr onsku). 


‘'Ég- elska þig, Eva Holly viltu verða. konan mín ?” 

Loksins stundi liann því fram, rétt eins og honum kom það til 
hugar á þessu augnabliki. Ilann hafði sagt þetta sama, sem aílir 
mcnn segja undir líkum kringumstæðum ; og hún var búin að segja; 
“Já,” og svo gekk hann heimleiðis, einhvornveginn í draumi og 
fu ðaði sig á því, hvernig því væri varið, að þessi mikla sæla skyldi 
aldrei fyrri hata fallið sér í skaut, nú væri hann þó kominn af æsku- 
skeiði. Hann a-tlaði sör, að verða henni svo góður; liann ætlaði sér, 
að verja auði sinum til þess, að gcra hana farsæla, þessum auði, scm 
honurn alt til þessa hafði ekkert þðtt til koma. Ilann skiidi ekkert 
í því, hvernig þcssi hamingja skyldi hlotnast sér — sér frcmur cn 
ölium öðrum. . 

En alt í einu heyrði hann tvær skerandi í'addir. liétt á undan 
lionum gengu stúlkur tvær og lciddust. Voru þær á leið til kyrkj- 
unnar, mcð sína silmabókina hvor undir liendinni. Þær voru að 
tala saman. 

“Hún er viss moð að ná í gamla piparsveininn liún Miss Ilolly 
— liún er alveg viss. Það er stúlka, sem giftist til þess, að ná í 
peninga. Ilún vildi ekki Patterson unga — sem þó var réttur 
maður handa henni — af þvi, að hanti var fátækur, og nú heíir hún 
úti allar klær, til þess að ná í herra Cartwright, af því, að hann er 
nógu ríkur.” 

“Svo cr það” sagði hin. “Henni þykirekkcrt vænt um hann ; 
en hana iangar til að ná í fallegu húsin ltans, í liestana lians 'og 
vagnana og margt annað ágæti. — Það hefir dregið hana, en ckki 
Cartwright gamli.” 

Þær gengu nú áfratn, cn Cartwright nam staðar, scm þrumu 
lostinn. Var þetta virkiiega satt ? Þessar stúlkur bjuggu og borð- 
uðu í sama húsi og Eva og lilutu að hafa nóg tækifæri til þess, að 
þekkja hana. Var það nú virkilcga satt ? Hafði hún tekið honuin 
af þeirri ástæðu, að hánn var rikur ? 

Þannig var fræi óláns og ófarsældar sáð þar. sem blómhnappar 
gleðinnar voru nýlega farnir að bi jótast út, og Charles Cartwright 
fann það vel, að hann mundi í langa tið ckki lifa aðra eins gleði- 
stund og hann liafði lifað nú fyrir skömmu. 

Þegar heim kom, ieit hann í spegilinn, og sá þá, að fyrst ltafði 
þann aldrei sérlega fríður yerið, og nú var dögunutn farið að balla. 



— 155 


Augun voru okki eins fjörleg og skörp og áður fyrri, og innanmn 
liið svarta hir hans voru hcr og hvar farin að gægjast frani livít 
liir á stangli. 

“Kanskc það hafl verið sökum peninga minna!” stundi hann 
frarn og settist niður, þctta hið fyrsta kvöld eftir heitorð þcirra, full- 
ur öánægju og kvíða. 

Ilvað átti hann nú að gera, til þess að losna við þcssar hugs- 
anir ? Hvernig átti hann að reyna hana? Ilonum komu til hugar 
gömlu æíintýrasögurnar, sem hann hafði liáft svo ganian af að lesa 
áður fyrri. Átti hann nú að í'ara eins að, og leika cinhvern sögu- 
kappann ? Ilonum féll það vei í gcð. Ef að húti skykli ekki clska 
hann, þá væri bctra, að það slitnaði upp úr á milli þeirra strax; og 
svo iyfti hánn Iokinu á skrifborðinu sínu og tók sér pappírsörk og 
penna í hönd. 

“Iværa Eva,” skrifaði hann ; “síðan ég hét þéi hönd og lijárta, 
elskan min ! hefl ég fengið vondar frcgnir. Bankinn, sem ég átti 
alla peninga mina á, er orðinn gjaldþrota. Ég er félaus miður, 
ég hefl tapað svo miklu, að þcgar ég cr búinn að Jjúka Öllum skuld- 
um, þá á ég bókstaflega ekki neitt. Þegar nú svo er komið, þá sé 
ég, að það er skylda mín, að veita þér fult frelsi til þcss, að losna 
við lieitorð þín. Eg elska þig engu minna, en áður, og ef að þú 
getur fengið af þér, að láta þér nægja ást gamals manns, þá verð ég 
sælli, en orð mega lýsa; en ég vil ekki, að þú bindist mér undir 
neinum fölskum vonum. Ég hefi verið hrcinskilinn og bið þig, að 
vera það líka. Þinn einlægur 

Charles Cartwright, 

“Kunnugum manni mundi þykja þetta eignatap fremur undar- 
legt” mælti hann við sjálfan sig. “En stúlkur þekkja ekkert til 
þessara hluta. Hún trúir mér, og ef að liún heflr gcngist fyrir 
auðnum, þá scgir hún mór upp, og ég vil það heldur, en efast um 
liana. En ef að hún sannarlega elskar mig, ef að hún or fús á, að 
verða konan mín, — ó! hvað ég verð þá sæll.” Svo læsti hann 
bréfinu og fór með það sjilfur á næstu póststöð. 

Honum fannst liann nú vera h.ilf óstyrkur á taugum og kvíða- 
fullur og reikaði því um strætin, og ætlaði að reyna að ganga það 
úr sér. Ilann hálf sá eftir, að hafa gert þetta, og óskaði með sjálf- 
um sér annað veiflð, að hann liefði ekki látið efann leiða sig til 
þessa, en hefði borið fullkomið traust til Evu. En skeð var skeð, 
og það var ekki hægt, að kippa því upp aftur. Svo gekk hann á- 
fram og gleymcU tímanum, hve seint var orðið, cða hvort fætur hans 



— 156 


flutlu hann um borgina, þangað til, að hann rankaði við sér, og sð, 
að hann var koniinn á liættulegan stað í borginni. 

Hann snéri nú við og ætlaði að hverfa aftur sömu leið, en 
áður, cn hann kæmist til næsta strætis, var hattur hans laminn nið- 
ur íyrir augu honum og tveir fantar fiugu á hann. 

“Það er gamli ríki piparsvcinninn frá — stræti” sagði annar. 
“Það borgar sig að ræna hann. Vertu kyr og þá skulum við hlífa 
lífi þínu. En ef að þú hreifir þig, þá skaltu deyja, sem hundur.” 

Og í þvi var gripið fyrir kverkar honum. 

En Charles Cartwright var ekki sá maður, að hann gæfist upp 
að óreyndu fyrir annari eins árás. Hann varðist, og með því, að 
hann var sterkurvel, þá gat hann varpað öðrum þeirra til jarðar. 
En þá gat hinn komið honum undir, og svo vcltu þeir honum á bak- 
ið og liéldu fyrir kverkar honum. 

llávaðinn hafði þó vakið einhverja á strætinu, gluggum var 
lokið upp og kallað á lögregluna. Þorpararnir urðu hræddir, slitu 
af honum úrið, tóku af honum demantsnálina hans, peningapyngj- 
una hans, og það, sem liann hafði verðmætt á sér, lömdu hann svo 
í höfuðið með barefli og stukku svo burtu alt hvað fætur toguðu, en 
létu hann liggja þarna mcðvitundarlausan á strætinu. 

Þegar hjálpin kom, var orðið um seinan að gera annað, en 
flytja hann á næsta spítala, og komust menn þar að nafni hans af 
bréfi, sem fannst á honum. En mjög voru menn vondaufir um, að 
hann lifði af hrakning þenna. 

Fréttir þessar fékk Eva Holly rétt þrem stundum eftir, að hún 
hafði fengið bréflð, er átti að reyna hana, hvort liún eiskaði liann, 
manninn, sem nú lá þarna, án þess að bera nokkurt skyn á ást eða 
hatur, en seinna skulum vér skýra frá því, hvernig hún tók fregn- 
um þessum. 

Eftir að mánuður var hðinn frá atburði þcssum, opnaði Charies 
Cartwright fyrst augun. Hann lág í litlu rúmi, í litlu herbergi, er 
hann hafði aldrei séð, og fannst honum hann vera veikur og magn- 
þrota sem barn. Lengi var það, að hann gat ekkert munað, hrað 
skeð hafði, en loksins mundi hann eftir viðurcign sinni við ræn- 
ingjana. 

En hvernig stóð á þvf, að hann skyidi ekki vera á eigin heim- 
ili sínu, í hinum rúmgððu herbergjum sínum, fyrst að hann var 
ekki á spítala neinum ? Það var eitthvað undarlegt við þetta. Og 
hvar var Eva, og vissi hun hvað fyrir hann hafði borið ? 

Þegar hann yar að velta þessum spurningum fyrir sér, voru 



— 157 — 

dyrnar opnaðar bægt og liægt og inn kemur Eva sjllf, reyndar fdl 
og mæðuleg, en fegurri en nokkru sinni áður. Við sjón þá liljóðaði 
liann upp af gleði og vafði handleggnum utanum mitti hennar. 

A sama augnabiiki lág hún grátandi upp við brjóstið á honum. 

“Þú þektir mig þá Charles” mælti hún. “Ó ! ég gat vaiia 
ti'úað því, að þetta augnablik mundi nokkurntíma fyrir koma. Eg 
er sæíli; en ég gat nokkurn tíma vonast eftir. Þú lifir nú. Þú lifir 
héðan af og vcrður frískur og lukkulegur, elskan mín !” 

“Já, ég ætla að lifa” mælti hann. “Vertu ekki að gráta elskan 
mín, en segðu mér frá öllu. Eg man ekkert, síðan þorpararnir 
lömdu mig seinasta liöggið.” 

“Manstu ekkert ?” spurði hún. 

“Nei” svaraði hann. “Ekkert nema drauma mína. Mig 
dreymdi meðal annars, að við værum gift.” 

“Það var sannur draumur Charles” sagði hún og tók í hönd 
lionum. 

Á vinstri hendi á löngutöng, bar hún giftingarhring, sem hann 
hafði borið, en móðir hans átt áður. 

“Þegar cg kom á spítalann og þeir sögðu, að þér væri ekki lífs 
von” mælti hún, “þá sagði cg þeim, að ég væri heitmey þín og ósk- 
aði eftir að mega vera hjá þér, og stunda þig. Við vorum gefin 
saman. Þú virtist þekkja mig, og svaraðir af fullu ráði og svo varð 
ég konan þín. Þegar hægt var að hreifaþig, flutti ég þig heim og 
þannig stendur á því, að þú ert nú hérna. 

Ilann tók I hendina á henni. 

“Elskan mín” mælti liann. “Guð blessi þig; en hví er éghér? 
Þetta er ekki heimili mitt.” 

Eva leit á hann meðaumkvunaraugum. 

“Manstu ekki eftir því hjartað mitt ? Æ, vertu þá ekki að 
spyrja að því. Þegar þér batnar, þá skal ég segja þér frá því. 
Þetta er mitt heimili. Eg fékk þetta hús eftir afa minn. Það var 
þó betra, en greiðasöluhús. 

Nú fór hann að ranka við ýmsu. 

“Það getur ekkert gert mér” mælti hann “segðu mér sann- 
leikann.” 

“Þú skrifaðir mér, að þú liefðir tapað öllum eignum þínum,” 
mælti hún. “Eg vissi þá, að þú áttir ekkert heimili, varst félaus 
þegar þér lág mest á ; en ég átti svolitið, skaltu vita; það var nú 
ekki mikið, en ég ætlaði að reyna, að láta það duga okkur báðum. 
Þessvegna flutti ég þig hingað, og þessvegna giftist ég þér á þenna 
óvanalega hátt.” 



— 158 


Við þessi orð hrundu tárin niður kinnar hans. 

Eva laut niður að honum. 

“Gráttu ekki” mælti hún. “Hvers virði er auðurinn þegar 
öllu cr á botninn hvolit? Við liöfum nóg til ]pess að iifa á, og við 
elskum hvort annað.” 

En Charles Cartwriglit var að gráta af því, að hann skyidi 
nokkurn tíma hafa rengt hana. 

Iíann sagði herni sannleikann og álasaði sjálfum scr mjög. 
En Eva fyrirgaf honum fljótlcga. 

“Hvernig gatst þú verið viss um mig” sagði hún. “Stúlkur, 
sem mér eru engu síðri, giftast fyrir peninga oft og iðulega ; og oft 
er það, að hjartað svellur af harmi við vondar fortölur. Þú þekkir 
nú hjartalag mitt Charles, eins og ég hefi einlægt þekt lijartalag 
þitt.” 

En liann kyssti giftingarliringinn konu sinnar aftur og þakkaði 
guði fyrir hana. 

Hann þakkaði honum oft seinna meir fyrir þessa gjöf, þegar 
hann fékk heilsuna aftur, og þau iifðu í öllum þeiin nægtum, sem 
auðurinn getur veitt, því að að dýrmætari en allar eigui' hans var 
Eva konan hans. 



BIBLlA HINNA FORNU EGYFTA. 


Nú eru fulltrúar hreska fornleifafélagsins nýbúnir að gefa út 
“Bók liinna dánu” eður biblíu forn-Egyfta. Bók þessi er lík gömlu 
biblíunni okkar að því leyti, að hún er samansafn af mörgum bók- 
um, eftir marga rithöfunda, á ýmsum tímum. Klerkar í Sais á 
Níláreyrum söfnuðu ritum þessum saman í eina bók um C00 f. 
Krist, um sama leyti og mikill hluti gamla testamentisins var rit- 
aður. En sá er munurinn að löngu áður höfðu prestar Ammons, á 
17 öid fyrir Krist, safnað ritum þessum og voru þau skráð á dánar- 
skjöl Ani og fundust þau í gröf hans við Thebuborg, en þar voru 
þau niðurlögð urn 1500 fyrir Krist, eða nokkru fyrir fæðing Móses- 
ar. Bitsafn þetta fékk bfeska fornleifafélagið 1888 og þýddi Dr. 
Budge það. 

Bók liinna dánu er nokkurskonar handbók í málum annars 
heims. Segir hún frá lifinu eftir dauðann. Var hún lögð í kistur 
átinna manna og áttu þeir að le3a hana sér til Ieiðbeiningar er peir 



159 — 


ferðuðust um land ódauðleikans. Egyftar trúði því elcki, að menn 
gœtu öðlast eilífa sælu, þegar er menn da'ju, heldur þurfti til þess 
langa tíma, og þurfti sálin að hrcinsast áður frá öllum óhreinleika 
Smátt og smátt átti svo hinn jarðneski líkami að breytast í andleg- 
an líkama og ódauðlegan. 

Þessi bók Egyfta heflr inni að lialda reglur 'fyrir því, hvernig 
monn skuli komast til sælunnar bústaða, og lýsingu á lífi liinna far- 
sælu í ríki himnanna. Þannig stendur þar meðal annars: “Ilann 
(hinn dáni) fer til hins mikla vatns, mitt á völlum friðarins. Þar 
sitja hinir máttugu guðir, og þeir, hinir miklu, scm aldrei bregðast, 
gefa honum að cta af Kfsins tré, sem er mitt í ahiinrjarði ( paradís ) 
Guðs. (Hér sjá menn upprunann að “iífsins tré í aldingarðinum 
Eden,”) 

í biblíu þessari er kend hin háfieygasta eingyðistrú, kenning 
um eina æðstu veru, sem er óendanieg að mætti og kærleika, um 
veru sem stendur í samskonar sambandi við menniná, sem f'aðir við 
börn sín. Að öllum líkindum hefir bók þcssi verið þekt á Gyðinga- 
landi og í Alexandríu. En undarlegt er það, að mentaðir mcnn 
skuli enn vera að revna að berjast við að trúa því, að hin tíu boð- 
orð og eingyðishugmynd Gyðinga liafi verið boðað þeim einum sér- 
staklega og yfirnáttúrlega, þar sem þeir voru búnir að dvelja fleiri 
hundruð ár hjá Egyftum, er þá þegar höfðu hvorttveggja þetta, 
boðorðin og hinar háfleygu eingyðishugmyndir. Það er eftirtekta- 
vert, að þarna lengst fram á öldum skuli menn liaf'a haft þessar 
hugmyndir um lífið eftir dauðann og vonast eftir, að fá þar uppfylt- 
ar vonir sínar og leyst ráðgátur þær, sem menn nú eru í vandræð- 
um með að leysa. 


MOLAR. 

Ekki er trútt um, að Canadamenn séu prestriðnir í meira lagi 
því að nú liafa þeir nýlega eða póstmálastjóri þeirra bannað, að 
flytja blað eitt frá Baiidafíkjunum í pósttöskum Canada, það erblað- 
ið Truth Seeker. Segir póstmálasfjórinn,- að blaðið sé svo sið- 
ferðisspillandi (demoralizing), að það megi ekki hingað koma, til 
þess að spilla hinum útvalda Canadalýð. Að framan og aftan á 
blaðinu crn myndir, skrípamyndir, sem gera kyrkjuna, kenningu 
hennar og kennimenn hlægilega. Það er vitaskuld, að Truth 



Seeiíer ætti ekki að liafa sumar skrípamyndirnar. Biaðið vinnur 
ekkert við þær, en, að gera svo inikið, úr því, að banna blaðið, er 
fáheyrt. Ilvar er nú prentfrelsið, sem þeir stæra sig svo mikið af ? 
Hvar er nú ti'úfrelsið þeirra? Hér vestra lileypa þeir inn Mormón- 
um með íjölkv T æni sínu, en eystra gera þeir upptækt blað eitt, sem 
mestmegnis flytur setningar og kenningar úr ritningunni, þeirra 
eigin heilögu bók. Það er eins og ætti að fara að vekj'a upp nýj'a 
öld brennu og trúarolsa; eins og séra Cotton Mather \ r æri risinn upp 
úr gröf sinni, en hann barðist mest fyrir brennu galdra kvenna í 
Ný-Englands-rikjunum fyrir aldamótin. 


Mörgum löndum vorum er kunnug hin heimsfræga vísinda- 
kona, frelsispostuli og rithöfundur Annie Besant. Alla sína æfl 
heflr hún barist fyrir frelsí í trúmálum og liafnað innblæstri og rétt- 
trúnaði með öllum þeirra kreddum. En því merkilegra er það, að 
nú er dóttir hennar, búsett í Australía nýlega gengin inn í hina ka- 
þólsku kyrkju þar. Það er athugavert þetta fyrir þá, sem 
leika vilja lausum hala og eru fulltrúa um, að hvorki þeir né af- 
komendur þeirra muni krjúpa að stóli ltlerka og kennivalds. Vér 
munum kanske fara nokkrum fleirum orðum um þetta seinna. 



KAFLAR ÚR BRÉFUM. 

(Til ritstj. eða féhirðis Dbr.) 


Mountain 22. Okt. 1895. 

.Hjarranlega þakka ég yður fyrir Dagsbrún. Hún er það eina ís- 

lenzka kyrkjublað, sem er fræðandi, breinskilið og sannleiksríkt. Það er 
gleðilegt fyrir söfnuð yðar að sjá jafn fagran og sterkan ávöxt renna upp 
skjóli sínu, sem enginn annar íslenzkur söfnuður hefir í ráðist. En 
sannleikurinn gerir alla sína frjálsa og styrka. Enda munu aldir og ó- 
bornir árna söfnuðinum góðs, fyrir slíka einlægni og sannleiksást til allra 
landa sinna. 


Næsta nr. af Dagsbrún kemur út um miðjan þenna mánuð. 


Gefið út af Únítarasöfnuðinum í Winnipeg. 
Ritstjóri : Magnús J. Skaptason. 

018 William Ave. 

Eéhirðir og afgreiðslumaður : Magnús Pétuksson, 
S.-W. Corner Ross A\ r e. & Nena Str. 


Heimskringla Pktg. & Puiíl. Co. 





